Kakayahang 
Sosyolinggwistiko 


GROUP 2 


Kakayahang Sosyolinggwistiko? 


amitin ang wika nang may naaangkop na panlipunang 
gan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. 


non (1997) 


-Sinabi niyang ang kakayahang sosyolingguwistik ay isang kakayahan 
ng gumagamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa 
konteksto ng lipunan kung saan niya ito gimagamit. 

-Ayon pa kay Savignon, ang competence ay ang batayan ng 
kakayahan o kaalaman ng isang tao sa wika, samantalan 
performance naman ay ang paggamit ng tao sa wika. 


haway Hymes 


Ng maayos at mabisang paraan ng pakikipag-usap 
upang magkaroon ng malinaw na daloy ng 
munikasyon. 


-Si Hymes ay bumuo ng mga dapat isaalang-alang upang 
magkaroon ng mabisang pakikipagtalastasan o pakikipag 
usap. 


NG 


ay ang lugar kung saan nangyayari ang usapan o 
astasan. 

nt - ang taong kausap o kinakausap. 

s - layunin o pakay sa pakikipag-usap. 

Act Sequence - tumutukoy sa takbo ng usapan. 

Keys - tumutukoy sa tono ng usapan. 

Instrumentalities - ang tsanel o midyum na ginagamit na maaaring 

pasalita o pasulat. 

Norms - ang paksa ng usapan. 

Genre - tumutukoy sa diskursong ginagamit o gagamiti 


lya 
ugang sistematikong pag-aaral sa tao at kultura sa 


n ng personal na pakikipag-ugnayan sa mga kalahok sa kanilang 
apaligiran. 


Varayti ng Wika 


Pormalidad at Impormalidad ng Sitwasyon 
Maaaring maging pormal o impormal ang pananalita depende sa kung sino 
ang kinakausap. 


Ugnayan ng mga tagapagsalita 

-May mga pagkakapareho sa paraab ng pagsasakita ang mga 
magkakaibigan. Nalalangkap sin nila ang mga biruan at pahiwatigan na 
hindi mauunawaan ng hindi kabilang sa kanilang grupo. 
Pagkakakilanlang etniko at pagpapakaloob sa isang pangkat 

- Gumagamit ng lokal na wika at/o diyalekto sa kausap na nagmumula 
sa kaparehong bayan ng tagapagsalita. 

Awtoridad at Ugnayang Pangkapangyarihan 

- Tinitiyak ang pormalidad at kaangkupan ng salita sa harap ng guro, 
magulang, at iba pang nakakatanda at may awtoridad. 


_ ae 


tt 


l. IDENTIFICATION 


1. Ito ay tumutukoy sa takbo at daloy ng usapan. 

2. Siya ay isang sikat na lingguwista na nag-iwan ng 
modelo na makakatulong sa atin tungo sa 
mabisang pakikipagtalastasan. 

3. Ito ay ang lugar kung saan nagaganap ang 
pakikipagtalastasan. 

4. |to ay ang kumakatawan sa paksa ng usapan. 

5. Ito ay tumutukoy sa tono ng pakikipag-usap. 


6. Ito ay ang diskurso na ginagamit sa pagsasalita. 
7. Ito ay tumutukoy sa Encoder at Decode ng 
komunikasyon. 

8. Ito ay ang batayan ng kakayahan o kaalaman ng 
isang tao sa wika. 

9. Ito ay tumutukoy sa layunin o pakay sa pakikipag 
usap. 

10. Ang tsanel o midyum na ginagamit sa pakikipag- 
usap. 


Il. TRUE OR FALSE 

11. Ang Ends ay ang pakay, layunin ng pag-uusap. 
12. Si Savignon ang bumuo ng modelong SPEAKING 
13. Ang Instrumentalities ay tumutukoy sa lugar 
kung saan nagaganap ang usapan. 

14. Ang performance ay tumutukoy sa paggamit ng 
tao sa wika 

15. Ang Keys ay tumutukoy sa paksa ng usapan. 

16. Genre ay ang tumutukoy sa diskursong 
ginagamit sa usapan. 


17. Ang Ugnayan ng mga Tagapagsalita ay tumutukoy 
Sa paggamit ng lokal na wika o diyalekto sa kausap na 
nagmula sa kaparehong bayan. 

18. Ang Awtoridad at Ugnayang Pangkapangyarihan 
ay tumutukoy sa pormal o impormal na pananalita 
depende sa kung sino ang kinakausap 

19. Ang competence ay tumutukoy sa batayanan ng 
kakayahan o kaalaman ng Isang tao sa wika. 

20. Ang Participant ay tumutukoy sa mga taong 
sangkot sa uSapan. 


